y) GGGGOGG GOG GOG GOG GG OO 
Ŷ | DDIGIO 


(Buddugol yn Eisteddfod Tregroes). 


CENIR heddyw bêr anth2mau 
O folawdau yn ddidaw, 
Gwelir myrdd o hysbysiadau 
Âr y muriau ar bob llaw : 
Canaf finau 
Âm rinweddau Te Tregroes! 


Te ddarpara E. J. Lewis, 
Te rhagorol ydyw hwn ; 
Te ddylasai gael ei ddewis 
Gan drigolion byd yn grwn; 
Te rhagorol 
Yw rhyfeddol De Tregroes ! 


Rhai folianant Mazzawattee, 
Eraill folant de Oeylon ; 
Tystia'r lleill mai “* Everybody's 
Tea” yw gem y ddaear hon; 
Ond y goreu 
'Nol fy marn yw Te Tregroes! 


Rhaid cyfaddef fod y ““ Tower 
Tea” yn enwog am ei rin, 
A'r “ Old Castle” geir bob amser 
Yn y tebot fel y gwin ! 
Ond er hyny 
Byth ni churant De Tregroes. 


Er mor enwog ydyw clodydd 
“ Horniman,” a'i ryfedd de; 
“ Phillips” hefyd trwy y gwledydd 
A ddyrchefir hyd y ne' : 
Ond i Gymro 
Dyna'r te yw Te Tregroes! 


'“ Ivy Tea” a'i hanes 'smala 
Sydd yn de o uchel nod ; 
“ Lipton ” hefyd, a the “ Gwalia ” 
Sydd yn deilwng iawn o glod ; 
| Llwyddiant iddynt 
Oll i ddilyn Te Tregroes ! 


Dyffryn Cerdin. 





Te ddyrchafa i enwogrwydd, 
A iran orisi ris; 
Te gynydda mewn poblogrwydd, 
Te rhesymol iawn ei bris ; 
Yn y farchnad 
Ni cheir gwell na The Tregroes ! 


Te gynyrcha anian hwylus, 
Te enyna serch y fron, 
Te a blana brofiad melus, 
Te a wna y prudd yn llon ; 
Clod a moliant 
Ydyw haeddiant Te Tregroes. 


Te adfywia ysbryd bardd, 
Te a wna i ddawn enwogion 
I flodeuo megis gardd ; 

Te athrylith 
Yw rhyfeddol De Tregroes! 


Pan fo'r gweithiwr gonest, caled, 
Wedi blino wrth ei waith, 
Yn dod adref yn ei ludded,— 
Bron llewygu gan y daith, 
Llama'i galon 
Pan arogla De Tregroes! 


Dyma de pob gwraig rinweddol, 
Te pob teulu, te pob dydd ; 
Dyma'r te a gaiff ei ganmol 
Draw ar fyrddau Cymru Fydd ; 
Te'r dyfodol— 
Te am byth yw Te Tregroes! 


Dyma frasder tir yr India, 
Hufen gwlad Calcutta bell ; 
Heriaf yr athrylith fwya' 
Byth ddarganfod te yn well; 
Golud gwledydd,— 
Cyfoeth byd yw Te Tregroes! 


BEN DAVIES. 


— 
—— 


J. D. Lewis, Steam Printer, Gomerian Press, Llandyssul. 


183“ 





